[125] આખિરતનો ખઝાનો 


કુર્ઓાનની એક દુઆ 


જેના દરેક જુમ્લાના જવાબમાં અલ્લાહ તઆલા 
ફરમાવે છે : “ મેં કબૂલ કર્યા. સારું મેં આપ્યું. ”” 


ત્ય નાસે 
હશ્ષતવાડડ છ ઇડા 


લે( ત્વં 


/ “2 72 2 
ઉડ કાડ 
(:#0 
અર્થ : (૧) હે અમારા રબ ! અમારી પકડ ન ફરમાવ, અગર અમે 
ભૂલી જઈએ અથવા ચૂકી જઈએ. (૨) હે અમારા રબ ! અને 
અમારા ઉપર કોઈ સખ્ત હુકમ ન મોકલ, જેવી રીતે અમારાથી 
પહેલાંના લોકો પર આપે મોકલ્યા હતા. (૩) હે અમારા રબ ! અને 
અમારા ઉપર કોઈ એવો ભાર ન નાંખ, જેની (ઉઠાવવાની) 
અમારામાં તાકાત ન હોય. (૪) અને દરગુજર ફરમાવ અમારાથી. 
(પ) અને અમને બખ્શી દે. (૬) અને રહમ ફરમાવ અમારા ઉપર. 
(9) અને આપ અમારા કામ બનાવનાર છો, જેથી અમારી મદદ 
ફરમાવ (અને ગાલિબ ફરમાવ અમને) કાફિર લોકો પર. 


આખિરતનો ખઝાનો [120] 


ફઝીલત : 
હઝરત અબૂ બરઝહ અસ્લમી (રદિ.) બયાન કરે છે કે હું 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમ) સાથે રહ્યો છું. 
આપની આસાની ફરમાવવાને ખૂબ નિહાળી ચુક્યો છું. આગલી 
ઉમ્મતોમાં ઘણી જ સખ્તીઓ હતી. આ ઉમ્મત પર તે હુકમો 
આસાન કરવામાં આવ્યા છે. એટલા જ માટે આં હઝરત (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું છે કે અલ્લાહ તઆલા મારી 
ઉમ્મતના દિલના ખ્યાલો અને ઇરાદાઓ પર પકડ નથી કરતા, ત્યાં 
સુધી કે તે ઝબાનથી બોલી ન નાંખે અથવા અમલ ન કરી લે. 
ફરમાવ્યું કે મારી ઉમ્મતથી ખતા અને નિસ્યાન માફ કરી દેવામાં 
આવ્યાં છે. ભૂલચૂકથી અગર કંઈ કયું હશે અથવા મજબૂરીની 
હાલતમાં કર્યું હશે તો એને માફ કરવાને પાત્ર સમજવામાં આવ્યું છે, 
એટલા જ માટે અલ્લાહ તઆલાએ આ (ઉપરોક્ત) દુઆ માંગવાની 
હિદાયત ફરમાવી છે. 
સહીહ મુસ્લિમથી સાબિત છે કે ઝરીઓ ખુદાથી માંગવામાં 
આવે છે, તો દરેક સવાલ પર અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે “ સારું 
મેં આપ્યું, મે કબૂલ કર્યું.” (તફસીરે ઇબ્ને કષીર, ૨ : ૨૩૧) 


(૨) 


ઈઝઝત અપાવનાર કુર્ઓંને કરીમની 
સડ ખાસ આયત 


જજ જ કે 
100 ક ડટ ઝોકંડ 
#ઝડહ5કપઝક્યાઇહડડ 


શ 
ક શ્રિ 


(1:14 1.) ઊં) 2% 


[127] આખિરતનો ખઝાનો 


અર્થ : અને ફરમાવી દો કે સૌ ખૂબીઓ (ખાસ) અલ્લાહના જ માટે 
છે, જે અવલાદ રાખતો નથી અને જેનો બાદશાહીમાં કોઈ 
ભાગીદાર નથી અને તે એવો નથી કે નબળાઇના કારણે તેનો કોઈ 
મદદગાર હોય અને આપ અલ્લાહને મોટો ગણી તેની ખૂબ મોટાઈ 
(બડાઈ) બયાન કર્યા કરો. (બયાનુલ કુર્ઓાન) 
ફઝીલત : 
ઇમામ અહમદ (રહ.)એ “મુસ્નદ”'માં અને “તબરાની”' એ 
ઉમદા સનદની સાથે હઝરત મુઆઝ જુહની (રદિ.) ની રિવાયતથી 
બયાન કર્યું છે કે રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ફરમાવતા 
હતા કે આ આયત “આયતે ઈઝઝત' છે. 
(તફસીરે મઝહરી, જિ. ૭ : પેજ- £૪) 


(૩) 


રી અઝીમ નૂર હાસિલ કરવાનો નબવી નુસખો ર9 
૦ જે 


“ળ2)। 2૨7 272 ર 7: 2277€ 7 “દ1,22.7214 2 2€ 
ડિ દપક -ઝક્્ડત્દપડે! ય હ 
2 


ટ,ત્ર 77-૭૪ 7૦.17 21 ટુ 
(1*:10-508/-) 0 «ડઝ 


* ૦૭૭ 


અર્થ : માટે જે કોઈ પોતાના પરવરદિગારની મુલાકાતની આશા 
(માન્યતા) રાખતા હોય તો તેણે સત્કાર્યો કરતાં રહેવું જોઈએ અને 
પોતાના પરવરદિગારની બંદગીમાં બીજા કોઇને શરીક કરે નહિ. 
(સૂરએ કહફ, આયત: ૧૧૦) 
ફઝીલત : 
હાફિઝ અબૂ બક્ર બઝ્ઝાર (રહ.)એ પોતાની કિતાબમાં આ 
રિવાયત ઝિક્ર કરેલી છે કે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 


સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસ રાતના સમયે આ આયત પઢશે, 


આખિરતનો ખઝાનો [128] 


તો અલ્લાહ તઆલા એને એટલું મોટું નૂર અતા ફરમાવશે જે 
અદનથી મક્કા સુધી (ની સફર કરવા બરાબર) હશે. 
(ઇબ્ને કષીર, ૩: ૨૮૬) 


(૪) 


2 “2.૨, પ 22૨ 222,:7272 
વ જ 
72૭2૮47 


ડા ૦હ#ક- 
ક 
વપ્ફાહાડટ 


ત ષ્‌ 


54 2 ક? બ્ર્ત્ક હ્ટ્ડ્- 
ડડ 
૬૪5 %હઠ5ડ્ડય, 


(1-। :# ૯%) 


[129] આખિરતનો ખઝાનો 


અલબત્ત તે ઈમાનવાળા (અઝાબ થી) નજાત પામ્યા, 
જેઓ પોતાની નમાઝમાં ડરનાર છે. (ખુશૂઅ અને 
ખુઝૂઅની સાથે નમાઝ પઢે છે.) 
અને જેઓ નકામી બાબતથી અળગા રહેનારા છે. 
અને જેઓ ઝકાત આપતા રહે છે. 
અને જેઓ પોતાના ગુપ્તાંગો (શર્મગાહો)ની હરામ કૃત્યોથી 
સંભાળ રાખે છે. 
પરંતુ પોતાની પત્નીઓથી અથવા પોતાની લોડીઓથી, 
કેમ કે (એમાં) તેમના ઉપર કોઈ પકડ નથી. 
પછી જે કોઈ એના સિવાય (હરામ)ની શોધ કરે તો તેઓજ 
હદથી વધી જનાર છે. 
અને જેઓ પોતાની (પાસેની) અમાનતોને અને પોતાના 
કરારોને જાળવી રાખે છે. 
અને જેઓ પોતાની (ફર્ઝ) નમાઝોની કાળજી રાખે છે. 
એવા જ લોકો વારિસ થનારા છે. 
જેઓ (શીતળ છાયાના બગીચાઓ) ફિરદૌસના વારિસ 
થશે (અને) તેઓ તેમાં જ સદા રહેશે. 

(સૂરએ મુઅમિનૂન, આયત : ૧-૧૧) 


જન્નતનો મો'મિનીન (ઈમાનવાળાઓ)ના 
નામે સંદેશ 


આ ઘણો જ અહમ પૈગામ છે, જે માણસ એના ઉપર અમલ 
કરશે તે જન્નતુલ ફિરદૌસનો વારિસ થશે. 

બયાન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે અલ્લાહ તઆલાએ 
જન્નતુલ અદન પેદા કરી અને તેમાં ઝાડ વગેરે પોતાના હાથોથી 


આખિરતનો ખઝાનો [1301 


ક! 


લગાવ્યાં તો એને જોઇને ફરમાવ્યું : કંઈક બોલ ! તો તેણે ઉપરોક્ત 
આયતો તિલાવત કરી જે કુર્બાનમાં નાઝિલ થઇ. (ઇબ્ને કષીર) 
ફઝીલત 

રાત્રે સૂતી વખતે ઉપરોક્ત આયતો જરૂર પઢે, કેમકે આ 
આયતો ઈઇઈઝઝતની હિફાઝત કરે છે, બેનમાઝીઓને નમાઝની 
રગબત અપાવે છે, બેહ્‌દા અને ખરાબ વાતોથી રોકે છે અને 
જન્નતુલ ફિરદૌસના વારિસ બનાવે છે. 


6 મુફલિહીનની છ (૬) સિફ્તો અને આદતો 9. 


ઉપરોક્ત આયતોમાં મો'મિનીન મુફલિહીનની છ (૬) સિકતો 
બયાન કરવામાં આવી છેઃ 

(૧) ખુશૂઅ અને ખુઝૂઅ સાથે નમાઝ પઢવું, એટલે કે બદન 
અને દિલથી અલ્લાહ તરફ ઝુકવું, (૨) બાતિલ, લગ્વ અને નકામી 
વાતોથી અળગા રહેવું, (૩) ઝકાત એટલે માલી હક્કો અદા કરવા, 
(૪) અથવા પોતાના બદન, નફસ અને માલને પાક રાખવાં, (પ) 
અમાનત અને અહદ-પૈમાન, એટલે કે કૌલ અને કરારની હિફાઝત 
કરવી, જેમ કે મુઆમલાત (આપસી વહેવાર)ને દુરુસ્ત રાખવાં, 
(૬) અને છેલ્લે ફરી નમાઝોની પૂરેપૂરી રીતે હિફાઝત કરવું કે 
પોતાના વખત પર આદાબ અને શર્તોની રિઆયત સાથે અદા થાય. 
એનાથી ખબર પડે છે કે નમાઝનું અલ્લાહ તઆલાને ત્યાં શું સ્થાન 
છે ? અને કેટલી અહમ વસ્તુ છે કે એનાંથી શરૂ કરી એના ઉપર જ 
ખત્મ કર્યું. 

(ફવાઇદે ઉસ્માની) 

આ જતન્નતનો મુઅમિનના નામે પૈગામ છે, જે ખુશનસીબ આ 
પૈગામને કબૂલ કરશે અને (ઉપરોક્ત) છ (૪) સિફતો અને 
આદતોને અપનાવશે, તો ઈન્શા અલ્લાહુલ અઝીઝ તે જન્નતુલ 
ફિરદોસનો જરૂર વારિસ થશે. 


[131] આખિરતનો ખઝાનો 


(પ) 


( દુઆની કબૂલિયત )9 
શકર હદ ૩% ઉક 
7.12૨). ગર * 27૮431. ** 6૬।[1271 1૬62#૪,।| [રટ 
ઝ્ેડડડાકતકાદક્૮5કડ,--3ન્‍હ065 
રે 2*% -2૨ 7 222 ટ્.૮« ક 227 
૦૭% ટાદાકઉડ [કરે હ દ 
€પઃ₹3૦9) 
અર્થ : આપ ફરમાવી દો કે હે અલ્લાહ ! આકાશો અને પૃથ્વીના 
સર્જનહાર, ગુપ્ત અને જાહેરના જાણનાર ! તું જ (કિયામતમાં) તારા 
બંદાઓ વચ્ચે તે (દીન) બાબતનો ફેંસલો કરજે, જેમાં તેઓ મતભેદ 
કરતા હતા. (સૂરએ ઝુમર, આયત: ૪૬) 
ફઝીલત : 
હઝરત સઈદ બિન જુબેર (રહ.) ફરમાવે છે કે મને કુરઆને 
કરીમની એક એવી આયતની ખબર છે કે તેને પઢીને માણસ જે 


દુઆ કરે છે તે કબૂલ થાય છે. પછી આ (ઉપરોક્ત) આયત 
તિલાવત કરી. (કુર્તુબી, મઆરિફુલ કુર્બાન, જિ, ૭, પેજ : પ૯ ૬) 


હઝરત રબીઅ બિન ખુશૈમથી કોઈએ હઝરત હુસૈન (રદિ.)ની 
શહાદત વિશે સવાલ કર્યો તો તેમણે એક આહ ભરી અને આ 
(ઉપરોક્ત) આયતની તિલાવત કરી અતે ફરમાવ્યું કે 
સહાબ-એ-કિરામ (રદિ.)ના આપસી ઈખ્તિલાફ વિશે જ્યારે તમારા 
દિલમાં કોઈ ખટક (ઠેસ, રંજ-ગમ) પેદા થાય તો આ (ઉપરોક્ત) 
આયાત પઢી લો. “રૂહુલ મઆની”'માં એને નકલ કરીને ફરમાવ્યું છે 
કે અઝીમુશ્શાન અદબની તાલીમ છે, જેને હંમેશાં યાદ રાખવું 


જોઈએ. (મઆરિકુલ કુર્બાન, જિ, ૭, પેજઃ ૫૬ ૬) 


આખિરતનો ખઝાનો [132] 


દુનિયા અને આખિરતની નેઅમતોને 
હાસિલ કરવાનો શાનદાર નુસખો 


ટકે- ૪ ન ઉજ ૦ 2૩૦૦ ક * 
2« ૭)27 

પ્ત 

72*92524.ક 2ર્ટ તિ કય્ફુ 
દ (હ %-ત્બા'હ ક 
(8:74#) ૭ “મ#ંળ્ઝકઉદડડ ડક 


ફઝીલત : 
અગર કોઈ માણસ ઇચ્છે કે દુનિયામાં પણ તેને દરેક 
નેઅમતોથી નવાઝવામાં આવે અને આખિરતમાં પણ અલ્લાહ 
તઆલા એને કોઈ નેઅમતોથી મહરૂમ ન કરે, તો તે માણસ આ 
(ઉપરોક્ત)આયતને સવાર-સાંજ ત્રણ (૩)વખત પઢે, ઈન્શાઅલ્લાહ 
તે માણસ દીન અને દુનિયાની નેઅમતોથી માલામાલ રહેશે. 
(બિખરે મોતી, ભા-૨, પે, ૧૮૦) 


૭127૮.૯ 


કક્ચઇઝન્ડનડુઈડકતાંડ ઠક 


ત 


(૭) 
અલ્લાહના રસ્તામાં કુર્ઓાન પઢવાની 
એક ખાસ ફઝીલત 


ફઝીલત : 
“મુસ્નદ અહમદ”'માં છે કે જે માણસે અલ્લાહ તઆલાના 
રસ્તામાં એક હજાર (૧૦૦૦) આયતો પઢી, તો તેને ઇન્શાઅલ્લાહુ 


[133] આખિરતનો ખઝાનો 


તઆલા કિયામતના દિવસે નબીઓ, સિદ્દીકો, શહીદો અને 
સાલિહીનો સાથે લખવામાં આવશે. 
(તફસીરે ઇબ્ને કષીર, જિ : ૧, પેજ : ૫૯૭) 
જો આપણે અલ્લાહ તઆલાના રસ્તામાં એક ચિલ્લામાં સૂરએ 
યાસીનની દરરોજ તિલાવત કરીશું તો ઇન્શા અલ્લાહ આ ફઝીલત 
આપણને પણ પ્રાપ્ત થઇ જશે. 


નોટ : એક ચિલ્લા - ચાલીસ દિવસો 


(૮) 


ઈ, વુઝૂ વખતની ખાસ દુઆ ર9 


ક્હાપીઝકદડઝઝડા,ડકદડડાહાડાદઃ 
ફઝીલત : 


હંદીષ શરીફમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે જે કોઈ વુઝૂ કરતી 
વખતે ઉપરની દુઆ પઢશે, તો તેના માટે મગફિરતનો એક પરચો 
લખીને અને પછી તેના પર મોહર લગાવી મૂકી આપવામાં આવે છે. 
કિયામતના દિવસ સુધી એની મોહર તોડવામાં આવશે નહિ અને તે 
મગફિરતનો હુકમ બરકરાર રહેશે. (હિસ્ને હસીન : પે, ૮૩) 


(૯) 
જે વ્યક્તિથી અલ્લાહ તઆલા મુહબ્બત કરે છે 
તેને આ દુઆ પઢવાની તવફીક આપે છે 


#ઞહીડડહુક્કડાક,હુઈડઝડઠડ# 


ી 
પ્રા 


01 કહ હક ૦ કઝઝીહડ હૂક દુ 


આખિરતનો ખઝાનો [1341] 


હઝરત બુરયૂદહ અસ્લમી (રદિ.)ને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમએ ફરમાવ્યું કે હે બુરયૂદહ ! જેની સાથે અલ્લાહ તઆલા 
ભલાઇનો ઇરાદો ફરમાવે છે, તો તેને આ (ઉપરોક્ત) કલિમાત 
શિખવાડી દે છે. આગળ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યું : જેને અલ્લાહ તઆલા આ (ઉપરોક્ત) કલિમાત 
શિખવાડે છે, પછી તે મરતા દમ સુધી ભૂલતો નથી. 


(ઈઇહયાઉલ ઉલૂમ ઃ જિ,૧, પેજ : ૨૭૭) 


(૧૦) 


( ગમગીનના કાનમાં અઝાન આપવું ક. 


જો કોઈ માણસ રંજ અને ગમમાં મુબ્તલા હોય, તો તેના કાનમાં 
અઝાન દેવાથી તેનો રંજ અને ગમ દૂર થઈ જાય છે. હઝરત અલી 
કરંમલ્લાહુ વજહહૂ ફરમાવે છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમએ મને ગમગીન જોઇને ફરમાવ્યું : ઇબ્ને અબી તાલિબ ! 
હું તમને ગમગીન જોઉં છું ? મે કહ્યું : જી હા ! આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમે ફરમાવ્યું કે : 

“ તમે પોતાના ઘરવાળાઓમાંથી કોઈને કહો કે તે તમારા 
ક્રાનમાં અઝાન કહે, કેમ કે એ ગમનો ઈલાજ છે.”” 

હઝરત અલી (રદિ.) ફરમાવે છે કે મેં આ અમલ કર્યો તો મારો 
ગમ દૂર થઈ ગયો, એ જ રીતે આ હદીષના બધા રાવીઓએ આ 
અમલને અજમાવી જોયો તો બધાએ એને મુજર્રબ પામ્યો. 

ઉન્ઝુલ ઉમ્માલ. જિ. ર, પેજ : ૬૫૮) 


[135] આખિરતનો ખઝાનો 


(૧૧) 


રી ખરાબ મોતથી બચવાનો એક નબવી નુસખો 9 


હઝરત ઉસ્માન (રહ.) ફરમાવે છે કે હઝરત હારિષહ બિન 
નુઅમાન (રદિ.)ની બીનાઈ (આંખની રોશની) ચાલી ગઈ. તેમણે 
પોતાની નમાઝની જગ્યાથી લઈ પોતાના કંમરાના દરવાજા સુધી 
એક દોરી બાંધી હતી. જ્યારે કોઈ મિસ્કીન દરવાજા પર આવતો 
હેતો તો પોતાની ટોપલીમાંથી કંઈક લેતા અને દોરી પકડીને દરવાજા 
સુધી જતા અને પોતાના હાથથી તે મિસ્કીનને આપતા હતા. 
ઘરવાળાઓ એમને કહેતા : આપની જગ્યાએ અમે જઇને મિસ્કીનને 
આપી દઈએ. તેઓ ફરમાવતા : મે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમને ફરમાવતા સાંભળ્યા છે કે મિસ્કીનને પોતાના 

હાથથી આપવું ખરાબ મૌતથી બચાવે છે. 
(હયાતુસ્સહાબા જિ. ૨, પેજ : ૨૩૪) 


(૧૨) 
ઝોહરની ચાર રકા'ત સુન્નત 
તહજ્જુદના બરાબર છે 


હઝરત અબ્દુર્રહમાન બિન અબ્દુલ્લાહ (રહ.) ફરમાવે છે કે હું 
હૈઝરત ઉમર બિન ખત્તાબ (રદિ.)ની ખિદમતમાં હાજર થયો. તેઓ 
ઝોહરથી પહેલાં નમાઝ પઢી રહ્દ॥ હતા. મેં પૂછયું : આ કઈ નમાઝ 
છે ? હઝરત ઉમર (રદિ.)એ ફરમાવ્યું : આ નમાઝ તહજ્જુદની 
નમાઝના બરાબર છે. 

હઝરત અસ્વદ, હઝરત મુરંહ અને હઝરત મસરૂક (રહ.) કહે 
છે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ (રદિ.)એ ફરમાવ્યું : દિવસની નમાઝોમાં 


આખિરતનો ખઝાનો [1301] 


ફક્ત ઝોહરની નમાઝથી પહેલાં ચાર રકા'તો રાતની તહજ્જુદની 
બરાબર છે અને દિવસની બધી નમાઝો પર આ ચાર રકા'તોને એવી 
ફઝીલત પ્રાપ્ત છે, જેવી બા-જમાઅત નમાઝને એકલા નમાઝ 
પઢતનાર પર. (હયાતુસ્સહાબા ૩: ૧૬૪) 


(૧૩) 


( રિયાકારીવાળા અમલો કેંકી દેવામાં આવે છે રક 


હઝરત અનસ (રદિ.) બયાન ફરમાવે છે કે હઝરત મુહમ્મદ 
મુસ્તફા સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 

કિયામતના દિવસે માણસના મોહર લગાવેલા સહીફાઓ 
અલ્લાહની સામે રજૂ કરવામાં આવશે. અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે 
આને ફેંકી દો, તેને કબૂલ કરો. આને કબૂલ કરો, તેને ફેંકી દો. તે 
વખતે ફરિશ્તાઓ અરજ કરશે કે હે ખુદાવંદે કુદૂસ ! જ્યાં સુધી 
અમને ખબર છે, અમે તો એના નેક અમલને જ જાણીએ છીએ. 
જવાબ મળશે : જેને હું ફેકાવી રહ્યો છૂં તે એવા અમલો છે, જેમાં 
ફક્ત મારી જ રઝામંદી મતલૂબ ન હતી ; પરંતુ તેમાં રિયાકારી હતી. 
આજે હું ફક્ત તે જ અમલો કબૂલ કરીશ, જે ફક્ત મારા માટે 
કરવામાં આવ્યા હશે. (બઝ્ઝાર, ઇબ્ને કષીર ૩: ૨૮૨) 


(૧૪) 


સલકે સાલિહીનની પોતાના દોસ્તોને 
ત્રણ નસીહતો 


(૧) જે માણસ આખિરતના કામોમાં લાગી જાય છે, તો અલ્લાહ 
તઆલા એના દુનિયાના કામોની જવાબદારી ઉપાડી લે છે. 


[137] આખિરતનો ખઝાનો 


જે માણસ પોતાના અંદરૂનને સહીહ કરી લે છે અલ્લાહ 
તઆલા તેના જાહિરને સહીહ કરી આપે છે. 
જે અલ્લાહથી પોતાનો મામલો (વહેવાર) સહીહ કરી લે છે 
અલ્લાહ તઆલા એના અને મખ્લૂકના આપસના મામલાત 
(વહેવારો) સહીહ કરી આપે છે. 

(મઆરિફુલ કુર્બાન : ૪/૬૭૯) 


(૧૫) 


ઈમાન અને ઇસ્લામની અલ્લાહને ત્યાં કદર છે, દર દસ 
વર્ષે મો'મિને કામિલનો ભાવ અને કીમત વધે છે અને 
મો'મિનનો દરજ્જો અલ્લાહને ત્યાં વધતો રહે છે. 


મુસ્નદે અહમદ અને મુસ્નદે અબૂ યઅલામાં હઝરત અનસ 
બિન માલિક (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું કે બાળક જ્યાં સુધી બાલિગ ન થાય 
ત્યાં સુધી એના નેક આમાલ એના વાલિદ અથવા વાલિદહના 
હિસાબમાં લખવામાં આવે છે અને જો કોઈ ખરાબ અમલ કરે તો ન 
તો એના હિસાબમાં લખવામાં આવે છે અને ન એના વાલિદેનના 
હિસાબમાં. 

પછી જ્યારે તે બાલિગ થઈ જાય છે તો હિસાબની પેન એના 
માટે શરૂ થઈ જાય છે અને બે ફરિશ્તાઓ જે એની સાથે રહેનાર 
હોય છે તેમને હુકમ આપવામાં આવે છે કે એની હિફાઝત કરે અને 
એને તાકાત પહોંચાડે. જ્યારે તે ઈસ્લામની હાલતમાં ચાલીસ વર્ષની 
ઉમરે પહોંચી જાય છે, તો અલ્લાહ તઆલા એને (ત્રણ જાતની 
બીમારીઓથી) મહફૂઝ કરી લે છે : પાગલપણું, જુઝામ (રક્તપિત્ત) 
અને બર્સ (કોઢ)થી. 

જ્યારે પચાસ વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે તો અલ્લાહ તઆલા 
એનો હિસાબ આસાન કરી દે છે. જ્યારે સાંઠ વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે 


આખિરતનો ખઝાનો [1381] 


તો અલ્લાહ તઆલા એને પોતાની તરફ રુજૂઅની તવફીક આપે છે. 
જ્યારે સિત્તેર વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે તો બધા આસમાનવાળાઓ 
એનાથી મુહબ્બત કરવા લાગે છે અને જ્યારે એસી વર્ષની ઉમરે 
પહોંચે છે તો અલ્લાહ તઆલા એની હસનાત (નેકીઓ) લખે છે 
અને સથય્યિઆત (બુરાઈઓ) માફ ફરમાવી દે છે. 

પછી જ્યારે નેવું વર્ષની ઉમર થઈ જાય છે તો અલ્લાહ તઆલા 
એના બધા આગલા-પાછલા ગુનાહ માફ કરી આપે છે અને એને 
પોતાના ઘરવાળાઓ વિશે શફાઅત કરવાનો હક આપી દે છે અને 
એની શફાઅતને કબૂલ ફરમાવે છે અને એનું લકબ અમીનુલ્લાહ 
અને અસીરુલ્લાહ ફિલ અર્દિ (એટલે કે અલ્લાહનો ભરોસાપાત્ર 
અને જમીનમાં અલ્લાહનો કેદી) થઇ જાય છે. 

કેમ કે આ ઉમરે પહોંચીને લગભગ માણસની તાકાત ખતમ 
થઇ જાય છે, કોઇ વસ્તુમાં રસ ન રહે છે, કેદીની રીતે ઉંમર વિતાવે 
છે અને જ્યારે ઉંમરના છેલ્લા તબક્કે પહોંચી જાય છે તો એના તે 
દરેક નેક અમલો બરાબર લખવામાં આવે છે, જે તંદુરસ્તી અને 
કુવ્વતના જમાનામાં કરતો હતો અને જો એનાથી કોઈ ગુનાહ થઇ 
જાય છે તો તે લખવામાં નથી આવતો. 

(તફસીરે ઇબ્ને કષીર જિ. ૩ઃ ૪૦૯, ૪૧૦. મઆરિકફુલ કુરબાન જિ. ૧ : ૨૩૦) 


(૧૬) 


ઈ બીમારીની શિકાયત ન કરવાનો સવાબ 9. 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : “ અલ્લાહ તઆલા 
ફરમાવે છે કે, જ્યારે પોતાના મુઅમિન બંદાને બીમારીમાં સપડાવું 
છું અને તે પોતાની ઇયાદત કરનારાઓ સમક્ષ મારી શિકાયત કરતો 


નૂ 


નથી, તો હું તેને પોતાની કેદ (બીમારી)માંથી નજાત આપી દઉં છું 


[139] આખિરતનો ખઝાનો 


અને પછી હું તેના ગોશ્તને તેનાથી ઉમદા ગોશ્તથી અને તેના ખૂનને 
તેનાથી ઉમદા ખૂનથી બદલી દઉં છું, જેથી તે નવેસરથી અમલ 
કરે.” (મુસ્તદરકે હાકિમ : ૧૨૯૦) 
વિવરણ: 

જો કોઈ માણસ બીમાર પડી જાય, તો તેણે સબર કરવી 
જોઈએ-ધીરજ ધરવી જોઇએ, કોઇને કશી શિકાયત કરવી જોઈએ 
નહિ. આવી ધીરજ ધરવા બદલ અલ્લાહ તઆલા તેને ઈનામોથી 
નવાઝે છે. 


(૧૭) 


છ - પે 


નજાત અપાવનારી ત્રણ વસ્તુઓ : 


(૧) ગરીબી અને માલદારીમાં મધ્યમ માર્ગ. 
(૨) ઝાહિર અને બાતિનમાં અલ્લાહથી ડરવું. 
(૩) ગુસ્સા અને રઝામંદી બન્ને હાલતોમાં સમાનતા. 


હલાક કરનારી ત્રણ વસ્તુઓ : 


(૧) અત્યંત કંજૂસાઈ. 

(૨) નફસાની ખ્વાહિશાત-મનેચ્છાઓની પેરવી. 

(૩) ખુદ પસંદી અને ઉજુબ (અહંકાર, આત્મ-પ્રશંસા) 
દરજાતને ઉચ્ચ કરનારી ત્રણ વસ્તુઓ : 

(૧) ઇસ્લામનો પ્રચાર-પ્રસાર. 

(૨) એક-બીજાને ખાણું ખવડાવવું. 


(૩) રાતોમાં ઇબાદત કરવી. 
(બયાને મુસ્તફા સ.અ.વ.) 


આખિરતનો ખઝાનો [1401] 


સફની ખાલી જગ્યાઓને પરિપૂર્ણ 
કરવાની-અવકાશને ભરવાની ફઝીલત 


હઝરત આઈઇઈશહ સિદ્દીકડ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 

“ જે માણસ સફના દરમિયાન ખાલી રહેવા પામતી જગ્યાને 
પૂર કરે છે-ભરી દે છે, તો અલ્લાહ તઆલા તેના આ અમલના 
બદલે જન્નતમાં એક દરજ્જો બુલંદ ફરમાવી દે છે અને તેના માટે 
જન્નતમાં એક મહેલ બનાવી દે છે.'' /(અત્તરગીબ વત્તરહીબ : ૬૭૮) 


(૧૯) 


હ સૂરએ દુખાન પઢવાની ફઝીલત »9 


હઝરત અબૂ રાફિઅ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, જે માણસ 
જુમ્અહની રાત્રે (જુમે'રાતના સૂરજ ડૂબવા પછી) સૂરએ દુખાનની 
તિલાવત કરે છે, તો તે એવી હાલત અને એવી પરિસ્થિતિમાં સવાર 
કરે છે કે, તેની મગફિરત થઈ ચૂકી હોય છે અને હરે ઈન (જન્નતની 
સૌંદર્યવાન અને નમણી-નાજુક સ્ત્રી) સાથે એની શાદી (નિયુક્ત) 
કરી દેવામાં આવે છે. 


(કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૧/૫૯૨, હદીષ ક્રમાંક : ૨૬૯૭, જુમ્અહ : એક મુબારક દિન : ૨૯) 


નોટ : સૂરએ દુખાન પચ્ચીસમા પારહમાં છે. 


નો 


૫૩૬% ૫૬% 


આખિરતનો ખઝા 
(મુસ્લિમ શરીફ) 


/ 


છિ 
ત 
ઈ 
નુ 
ક 
જું 
ત 
જ 


હ 
/ ફે 
ઈ દુરૂદે ઈબ્રાહીમ છ. 


જ્‌ 
ષે 
ષ્રેડ 
* " 
પ 
પુ ફે 
ઝુ ષે શ 


[141] 


આખિરતનો ખઝાનો [142] 


“( ઈમાનનામું ક 


[૧] 


ઈમાનના ફર્ઝઃ 


ઈમાનના બે ફર્ઝ છે : (૧) કલિમ-એ-તય્યિબહ ઝબાનથી 
પઢવું. (ર) એના અર્થને દિલથી સાચો જાણવો. 


[૨] 


કલિમહના ફર્ઝ : 


કલિમહના ત્રણ ફર્ઝ છે : (૧) ઉમરમાં એકવાર પઢવો, (૨) 
સહીહ પઢવો, (૩) કોઈ પઢવાનું કહે તો જલદી પઢવો. 


[૩] 
ઈમાનની સિફતો : 


ઈમાનની સાત સિફતો છે : (૧) અલ્લાહ પર ઈમાન લાવવું, 
(૨) ફરિશ્તાઓ પર ઈમાન લાવવું, (૩) આસમાની કિતાબો પર 
ઈમાન લાવવું, (૪) પયગમ્બરો પર ઈમાન લાવવું, (૫) કિયામત 
પર ઈમાન લાવવું, (૬) તકદીર પર ઈમાન લાવવું, (૪૭) મૃત્યુ બાદ 
સજીવન થવા પર ઈમાન લાવવું. 


૬૫૯% ૦/-મ૦#-ય૦#-શ?/-ર#-મ૦,-સ૦#-થ૦,-મ૦#-શ9#-ચ9#-શ૦#-મ૦#-ચ#-૦#-મ૦,-મ9,-શ૦,-પ૦#-પ€#- ચર, સર#-૦%-મ૦,-થ૦#-મ૦#-ચ9#-ય9#-ચ૦#-શ૦#-ચ૦#-%૦#-મ૦,-મ૦#-ચૂ૦,-મ૦#-€#-૦#-સર#-%૦,-મ૦,-શર,-પ૦,-ચ૦#-ય9#-૦#-3૦,-ચ૦#-૦#-મ૦,-મ૦-ચ૦,-મ૦#-સ#-€#-૦#-%૦#-મ૦,-થર,-મ૦,-પ0#-ચ2#2 


તો બિ 
રઝ ઝક ઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝઝજઝ 
ઝા્ગ્યટ્યાટ્રાટ્રાસ્કાસ્ચસ્ચટ્રાટરાસરસ્ચસ્યસસ્‍રાસરાસરાસચાસ્યટ્રસ્રાસ્રાસરાસટ્યસ્રાસ્રાસસચસ્યસ્રાસ્રારસરારકાસચસ્રરસ્રારત્ઝકે 


[143] આખિરતનો ખઝાનો 


ક્ટ 5% દ ત્ર દ કરાલ કાદર કાક દા 6 6 કરાલ કદ ડાક કદ દદ દદ તાદ કદ કાદર ક્યાક ડાક તદ દક ત્રાડ કાલ કાડ દાદ ડક દદ તદ કદ કાહ ક્ષ જીક 
૬2૯ -ૂદ---.૬દટ 4 રર્ફરે 


[૪1 


ઈમાનની શરતો ઃ 


ઈમાનની સાત શરતો છે : (૧) ઈખ્તિયારે-સ્વેચ્છાએ ઈમાન 
લાવવું, (૨) ગૈબ પર ઈમાન લાવવું, (૩) ગૈબની ખબર અલ્લાહ 
જ જાણે છે, એમ કહીને ઈમાન લાવવું, (૪) હલાલને હલાલ 
જાણવું, (૫) હરામને હરામ જાણવું, (૬) અલ્લાહના ક્રોઘ-કોપથી 
ડરતા રહેવું, (૭) અલ્લાહની રહમતના ઉમ્મીદવાર રહેવું. 


[૫] 
દ ઈમાનની સલામતીની શરતો : 


ક 


ઈમાન સલામત રહેવાની શરતો ચાર છે : (૧) ઈમાન 
પામવાથી ખુશ રહેવું, (૨) ઈમાન છીનવાઈ જવાથી ડરતા રહેવું, 
(૩) ઈમાનથી મહરૂમ કરનાર ચીજોથી દૂર રહેવું, (૪) મુસલમાનો 
પર મહેરબાન રહેવું. 


જ 


[૬] 
ઈમાનના અહકામ : 


ઈમાનના અહકામ સાત છે : (૧) જાનથી, (૨) માલથી, (૩) 
તકલીફથી, (૪) બદગુમાનીથી, (પ) ઘોકાથી, (૬) હંમેશા દોઝખી 
બનવાથી અમન દેવી, (૭) જન્નતે લઈ જવું. 


ક્ર 


ઇઝ %૪%% 


આખિરતનો ખઝાનો [144] 


[1 ઈમાનના વાજિબ : ન 
ન ઈમાનના બાર વાજિબો છે : (૧) બિદઅતથી બચવું, (૨) નેક ન 
11] લોકોની સુહબતમાં રહેવું, (૩) ખરાબ લોકોથી દૂર રહેવું, (૪) 
દ સ્વજનોને દીનની તા'લીમ આપવી, (પ) રિશ્તેદારો સાથે ર 
ક મેળ-મિલાપ રાખવો, (૬) બે ઝઘડતા મુસલમાનોમાં સુલેહ રે 
ક કરાવવી, (૭) યતીમોથી મુહબ્બત કરવી, (૮) ગરીબો પર રહમ ર 
કરવી, (૯) તરસ્યાંને પાણી પિવડાવવું, (૧૦) રસ્તેથી કાંટા, ન 
શ પથ્થર, ગંદકી દૂર કરવી, (૧૧) બીમારનાં ખબર--અંતર પૂછવા, ર 
જ (૧૨) મઘ્વિતને નવડાવવું. રે 
દ અલ્લાહ તઆલા અને રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ ર 
દ સલ્લમ)ની પેરવીને ઈસ્લામ કહે છે. રે 
હ ઈસ્લામના પાંચ ફઝ છે : (૧) કલિમ-એ-શહાદત, (૨) ર 
દ નમાઝ, (૩) રોઝા, (૪) ઝકાત, (પ) હજ્જ. ન 
ન ઈસ્લામના વાજિબ : ન 
દ ઈસ્લામના છ વાજિબ છે : (૧) વિત્ર, (૨) ફિત્ર, (૩) કુર્બાની ર 
| ઉછ મા-બાપની પેરવી, (૫) અવરતે શવહરની તાબેદારી કરવી[ 
દ (૬) મહરમનું ભરણપોષણ. ન 

સ ઝાઝા 


[ર રાર રાર રારે રાર રાર રડે રાર શ્ર શર શાર રર્દઝકીર 


[145] આખિરતનો ખઝાનો 


ક 


દ્યા ક્ષા દદ ડા ડા ક્ર ડા ડ્ાદ કદ કદર કકશ કદે સદ્ય કક દક કદે કદ જ ક કદ જ ક ક ક્ષર દત ક્ષાર હકક કદ ડ્ર કાદર ડડ કદ ક્ર સ ક્ષ્દ્ર કકથ ક્ષર ક 
કકક નનન 2૮ 


[૧૦] 


ડ્3 
મે 


કા ડ્ર ડાર ક્રાદ ડક ડાર દ્ર ડડ ક્રાદર ડ્ર 
83-3563- 503-9823 5583-903-3553- 53-903-98. 


ક દ્રિ કદ. ડે 


ઈસ્લામની સુન્નતો : 

ઈસ્લામની નવ સુન્નતો છે : (૧) ખત્ના કરાવવી, (૨) માથાના 
વાળ કઢાવવા, (૩) નાકના વાળ, (૪) મૂંછના વાળ, (૫) બગલના 
વાળ અને (૬) દૂંટી નીચેના વાળ કાઢવા, (૭) નખ કાપવા, (૮) 
દાઢી રાખવી, (૯) ઉમરહ કરવું. (“ઝરૂરતુલ મુસ્લિમીન') 


'ઠદ%54059% 


લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ. 


(અર્થ : અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ પણ ઇબાદત કરવાને 
લાયક નથી અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ 
અલ્લાહના રસૂલ છે.) 


“( ઈમાને મુજમલ )8- 


૬-૧૯ ૦#-શ૦#-સ૦#-શ૦,-૦#-મ૦,-મ૦,-શર,-મ૦,-શ૦#-ય9#-૦#-3૦#-૦#-૦#-મ૦,-મ૦#-ચ૦#-શ૦#-સ૦#-ચ€,-સ૦#-%૦,-મ૦--ચર,-મ૦#-સ૦#-ચથ#-€#-૦#-૦#-મ૦,-૦,-મ૦#-ચ૦#-ચ૦#-સ૦#-શ€,-સ#-થ૦,-મ૦-ચ9,-પર#-પ૦# ચ, ચ૦#-%9#-૧૦#-ચ૦#-શ૦#-મ૦#-ચ૦#-પ્૦#-સ૦#-ચ€,-સ૦#-મ૦-મ૦#-ચ૦,-ય૦#-પ0#-ચ2# 


જૂજ 5 પાઈ પહર, 
ચાર ટાર ટાર ટાર રાસ રસ રર રસ ટાર ટોર રર રાર રર ટર ટર ટાર ટાર રાસ રર રર રર રા રરર રાર રી કરારી રર ફેશ કાર્ટ કાય 


આખિરતનો ખઝાનો [146] 


ઝઝલઝ્ઝ્લઝ્ઝ્લઝઝલઝઝઝ ગઝઝલઝઝ્લઝ્લઝ્ઝલઝઝઝઝઝઝઝઝ્લઝ્લઝલઝ્લઝઝર ૨ 
જ 252.2 52222522522 25252 52522522252 5252222522 522 525252 58 


મ] આમત્તુ બિલ્લાહિ કમા હુવ બિઅસ્માઇહી વ સિફાતિહી વ કબિલ્તુ ડિ 
ર જમીઅ અહકામિહી. દ 
મ. અર્થ: ઈમાન લાવ્યો હું અલ્લાહ પર, જેવો કે એ પોતાનાં નામો અને [3% 
“| સિફતો-વિશેષણો સાથે છે અને મેં એના તમામ હુકમો કબૂલ કર્યા. [4 


ક્ર છે ક 
ા “( ઈમાને મુફસ્સલ ))- ક 
તી ન્ઊ્‌ 7” નો 
ગજ ક 


મ 

ક ક પિ ક 
રી ડક 843 ક જ 
મ ત્રી ત ન પ 
શ્ર જુ” દ્ધ ફર ફર ક 
પી કઝક,58 છા છા ક 
પી દ્વ [2522 શ્ર -% ક 
જ મ. 
જ રે બિલ્લાહિ વ ાહોઈડિી વ કુતુબિહી વ ડી ક 
જ વલ્‌ યવ્મિલ્‌ આખિરિ વલ્‌ કદ્રિ ખયરિહી વ શર્રિહી ન 
ર મિનલ્લાહિ તઆલા વલ્બઅષિ બઅદલ્‌ મવૂતિ. ક 
જ હિ ક હ્રાદ હં 4૮-૭2 ક 
જ ઇની ડઠઠઝદ્પ્ઇ ઇડ /#ડક૭ હ 
ર છે દ «2 પ્ર 273,.#દ્‌ ૮2 ક 
જ (4-1 **ડડડથ) ઉહ%ચઝ ડક ક્ય ક 
ક આપનો પરવરદિગાર જે મહાન ઇઝ્ઝતવાળો છે, તે [3 
ક એવી વાતોથી પવિત્ર છે, જેને તેઓ (કાફિરો) બયાન કરે છે [ફે 
ક(] અને સર્વે રસૂલો પર સલામ છે અને સઘળા વખાણ અલ્લાહ [ફે 
મ તઆલાને જ માટે છે, જે તમામ જગતોનો પાલનહાર છે. [૪ 
દ અમ સાફ્ફાત, ૧૮૦થી ૧૮૨) [ફે 
જર ટ ટે 


ક્ર સુર કાર કાર રાર રાર રર રાર રર રર રર રાર રર રર રર ટર રર રર રાર રર રર રસ સ્મ્રસ્મ્સ્મસ્ય્સ્મ્ગસ્મર્ચર્મસ્ગેગસ્ગર્ગર્નરાર 


[147] આખિરતનો ખઝાનો 


૬26. ટટ રુ 


ન્ન નઝર 


(૨૩) 


“8 નપ્ર વિનંતી ))8- 


બિસ્મિલ્લા હિરરહમા નિર્રહીમ 
નહમદુહ્‌ વ નુસલ્લી અલા રસૂલિહિલ કરીમ 


રક 


કૂ 


શ્ર ક 9 ક્‌ કે 
પવિત્ર અહાદીષમાં અમુક આ'માલ એવા જોવા મળ્યા, જે 


દેખાવમાં અત્યંત મુખ્તસર અને હલકા-કુલકા જણાયા, પરંતુ એમના 
આચરણ (અમલ) પર સવાબ બહુ જ પુષ્કળ બયાન થયો છે, જે 
અલ્લાહ તઆલાની કરીમ ઝાતનો માત્ર ફઝલો-કરમ છે અને તેની 
અપાર બખશિશ છે, જે અમ ફકીરો માટે એની અસીમ રહમત છે. 
આ કિતાબમાં તે આ'માલને એકત્રિત અને સંગુહીત કરાયા છે, જેથી 
તે મહાન સવાબ પ્રાપ્ત થઈ શકે; પરંતુ યાદ રહે કે દીન કેવળ એ 


ન્‌ 


ક 


ર આ'માલ પર જ અવલંબિત (મવફૂફ) નથી; બલકે દરેક 
શ૬| મુસલમાનના શિરે ફર્ઝ છે કે તે તમામ પ્રકારના હક્કો અને ફરાઈઝને 
ક(] અદા કરે તથા તમામ પ્રકારના ગુનાહોથી બચવાની ભરપૂર કોશિશ 


પણ કરે. 


કિતાબમાં વર્ણવાયેલા અમુક આ'માલને અમલમાં મૂકવા પર 
ગુનાહોની બખશિશનો વાયદો કરાયો છે. એના વિશે આ વાત ખાસ 
લક્ષમાં રહે કે એમાં માકીથી ગુનાહે સગીરહની માફી મુરાદ છે, 
કારણ કે ગુનાહે કબીરહ તવબા વગર માફ થતા નથી, જેથી કોઇને 
આ ગેરસમજ થવા ન પામે કે તે ગમે તે પ્રકારના ચાહે તેટલા ગુનાહ 
કરતો રહે, છતાં તવબા વગર એ આસાન આ'માલ દ્વારા માફી થતી 


રહેશે. 


કિ 


ક 


ક ટ્રેઇલર ટ્રા ડ્ર ડ્ર દ્રો ડ્ર દ્રાર ક દ્રોહ દ્રોાઉ ટ્રોલ ડાલ ડ્રાહ ડેલ ડેલ ડ્ાદ ડો દલ ક ડક ક્રાંક ડક દદ દ્ર ડર કરાક ક્ર ડી દ્રાદક ડ્ર કંદ ડ્રાદ દ દ્રોહ દ્રો! ટ્રલ ડા ક્રો(ઉ દેલ દ્રો ડ્રો દ્રાર દ્રો; ક્રેક ક્ર દ્રાર દ્ર 
_€.78583-983--983.-9783-9%53-9%83-5793-9%83-9583 9583 983-9583. 9793. 993-983 98395639583 9783. 983. 9783. 953. -9%83-5793 983-9833 983-993. 995. -993-9583-9₹83 9583-9583 983-983. 9783. 9.83. 9583-3783 -9583- 9583-9593. 983-983. 959-993 -9583-9%83- 3593 983-9183. 983-9783. 98398339398 9%83.-9 3. 983 9. 


દ્રે 


જપ્કાર કાર જી 


આખિરતનો ખઝાનો [148] 


9૩૪ / / / / ક / દ ડ્ર ણ ણ દ ્/ / / / ણ ઉ 


તદુપરાંત, કોઈ સજ્જન એવા ધોકામાં પણ ન રહે કે જ્યારે 
અમે મોટાં નેક કામોથી મહરૂમ છીએ, તો આવા આસાન અને 
મુખ્તસર આમાલ કરવાથી શું કાયદો થવાનો છે ? અથવા જ્યારે 
અમે મોટાં મોટાં નેક કામ કરી રહ્યા છીએ, તો પછી આવા (નાના 
નાના) આમાલ કરવાની શી જરૂર છે ? આ બેઉ ખ્યાલ શયતાની 
ફરેબ છે, કારણ કે મારા મહબૂબ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) - 
જેમના પર મારા મા-બાપ કુરબાન થાય- ઈરશાદ ફરમાવે છે : 


“નેકીની કોઈ વાતને કદાપિ હકીર (ગૌણ) ન સમજો !'”' 


કારણ કે શક્ય છે કે આ જ નેકી કબૂલ થઈ જાય અને એની જ 
બરકતથી આપણી બાકી રહેલી જિંદગી પણ દુરુસ્ત થઇ જાય... 
જેથી આ સમતોલ જઝબા કે વલણથી આ કિતાબનું વાંચન કરી 


અમલ કરો. (“આસાન નેકિયાં”નો સારાંશ) 
૦૦૦ 


1 
૩*;54&-1હપક્ડ 
દ્વ 
ન (12,૭૦૮ 1 2 272૮ 
હ્ટ્ઝષ્ટ,બડઝ્ા 


જ ક. 9. 


1 
7૪ ન જ ત્રિ ર્ન 
ક415ડ થર્ડ 


[149] આખિરતનો ખઝાનો 


જઈ. 


સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ આલિહી વ અસ્હાબિહી વ સલ્લમમાં 


દ (૨૪) ર 
ર -ઝ ન * ળે યશ જ 
જ જપ્‌ સંપાદકની વિનંતી ન 
શૂ ર 
જ હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ રદિયલ્લાહુ તઆલા ર 
ર1 અન્હૂથી રિવાયત છે કે, હુઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ [3% 
ન કે જુ ને ની 1 ફિ. ટક 
જ સલ્લમ ફરમાવે છે કે, જે કોઈ મારા પર કોઇ કિતાબમાં દુરૂદ લખે, ર 
1 તો જ્યાં સુધી એ કિતાબમાં મારું નામ રહેશે ત્યાં સુધી એ લખનારને [3% 
જ સવાબ મળતો રહેશે. રે 
જ અને હઝરત અબૂ હુરયરહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હૂની સ 
કૂઈ1 રિવાયતમાં છે કે, લખનાર પર ફરિશ્તા દુરૂદ મોકલતા રહેશે. વળી, [3& 
ક ર * _- ક ક્‌ રો જ 
જ એક રિવાયતમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે, લખનાર માટે ઇસ્તિગફાર રે 
ક કરતા રહે છે. (“ફઝાઇલે દુરૂદ શરીફ””માંથી) સ 
ઇ તો દુરૂદ શરીફની ઈશાઅત એટલે કે એના પ્રચાર-પ્રસાર કે રે 
“| ફેલાવવામાં શક્ય એટલી કોશિશ કરવી જોઈએ. દુરૂદ શરીફ છપાવી 
ક પ્રગટ કરવાથી એની તબ્લીગ થશે-લોકો સુધી પહોંચશે અને જેટલા ર 
શ લોકો એને પઢશે, ઈન્શાઅલ્લાહ બારગાહે રહ્મતુલ્‌ લિલ્‌ આલમીન ન 
જ મકબૂલ થવાની સાથો સાથ આ કામ સદ્ક-એ-જારિયહ લેખાશે. રે 
*4] વળી, છપાવી પ્રગટ કરનારને કલામ પઢનારાઓ જેટલો સવાબ [4 
પ “તે લોકોની મિસાલ કે જેઓ પોતાના અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ ર 
શુ કરે છે, એક તે દાણા સમાન છે, જેમાંથી સાત કંઠીઓ ઊગે છે, જેની [ફે& 
શ દરેક કંઠીમાં સો યે - ક 
ન દરેક કંઠીમાં સો (૧૦૦) દાણા હોય છે અને અલ્લાહ જેના માટે ર 
જ ચાહે છે બમણા કે સો (૧૦૦) ગણા કરી દે છે અને અલ્લાહ સર્વ ન 
ક વ્યાપી અને સર્વજ્ઞ છે.” (“સૂરએ બકરહ', આયત નં: ૨૬૧) છ 
કઝર 6. ૧૭૩. ૫૭5. ૫૭6. ૫૭6. ૫૭.6. ૨) ,6. ૧૭૫,6. ૫6 જજ કઝર યે 


આખિરતનો ખઝાનો [150] 


6 ડ્ર% ડ્ર 8% ડ3% ડ્ર% ડા ડ્ર ડ3% ડ્ર% ડા ડા ડર ડ્!% ડર ડા 36 :3% ડર ડ્ર 8% :86 ડ્ર% ડ્ર ડર ડર ડર% ડા ડર 30% ડર% ડા ડ્ર ડર: 
જ 2.552. 52.52. 5052.22. 52 52 22.52. 5252.22. 525252. 52. 5252 22.5. 5222.52. 555252. 52. 5052.22. 52.53 ક ફ્ઝોક 


ર1 અંતમાં દુઆ છે : જ 


ણ અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝઝત આપણને સીરતે પાક સલ્લલ્લાહુ [ઝદ 
*#1 અલયહિ વ સલ્લમનાં વાંચન, અભ્યાસ અને તેની ઉપર અમલ [3% 
કે/। કરવાની તવફીક અતા ફરમાવે અને હૌઝે કવષર પર નબીએ કરીમ [8 


ક્ષાદ્ર 


દ ૬-૪૯ જેૂેૂઝજજ $છુૂૂ ઝૂ ડૂ 9જી 9૪ ૭-9 9૧9૧9૧ 9ર 9૧ છરે 9 છુજૂ છરે છરે ઝી 9જી 9૪૧ 9જી 99૧9૪૧૭9૧9૧ છરે છરે 9 છરે ઈ છરે જીરૂ છરે 9ર જીજ જીજે 9૪૧૭9 જૂ 99૧9૪૧૧ 9૧ 99૧ છરે 9 છુજૂ છરે ઈ છરે જુજ છછે રૂડી 9જી 9૪૧૭9 9૧9૪૧9૧ 9ર ૧-૭, 


શ્ર 


ર૪1 સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની લિકાઅ (દીદાર અને મુલાકાત) [ર 
જેવી અઝીમ નેઅમત આપણા માટે મુકદ્દર ફરમાવે, આમીન યા [3 
રબ્બલ આલમીન ! ન 


જ 


ક્ષ 


“૪ કાાઝઇડઇપ/ડાંડકંગઠ ડિ 


2 
દ્ધ ી ની 


ક્ષિ 
ક્ર 


કદ 


કક 
ક્ર 


મ 
હી 


નાદ 
ક્ર 


નિ 


જ 


, 
જ 


રિ 


ક્ષ 


ક્ષકક્ષકકષક 


જ ક 
કર ક્‌ 
ક્રૂ ક 
ગ્ર 5. 
ન 1 વિ ત્રી જ ક 
શ કે ર રેપર જિ હ ન 5 ઝા થી દહ છે 
કઇ ક્ટ કે 
્ ક કક ત્ર કહ ક 
જા કૂ 
ડૂ, નિ 


મ 
દ 


ઝર 
2% 


સ્સ્ટ મ ઝન તસ ણૂ સ્ટ 
જરર ક્ર [ર ટ રાર ટાર ટાર ટ ૨ રાર ટાર ટાર ટર રર ક્રૂર ષે 


કિ 


રક 


કૂ 


શ્ર 


ક 


કિ 


ક 


દ્રે 


[151] 


દ 22425425422 ૦€-2-૮2%₹-૮2₹:૮2%:2%૮2%૮2₹:2₹:2%42₹:2%2₹-૮2₹::2₹::2₹:૮2::2₹:2₹::2%:2₹:૮2%:2₹:2₹::2₹:2₹::2%2%૮2% 


ક ટ્રે! ટ્રા ડ્ર ડ્દ દ્રો ડરો દ્રાર દદ દ્રોહ દ્રોાઉ ટ્રોલ ડાલ ડ્રાહ ડેલ ડેલ ડ્ોદ ડો દલ ક ડં ક્રાક દ દદ દ્ર ડર કરાક ક્ર ડી દ્ર ડ્ર કંદ ક્રાદ દ દ્રોહ દ્રો! દ્રે!લ ડ્ર ટ્રે દઉ દ્રો ડ્રો દ્રાર દ્રો; ક્રેક ક્ર દ્રાર દ્ર 
_€.78583- 983-983 -9783-9%83.-9%83-5793- 9583-3583 9583 983. 958-9793. 993-9583 98395639583 9783. 983. 9783. 953. -958૧-3793-9583-9%83-3593 983-993. 958-993 -9%83-9₹83-3583 9583 9.83. 9.83. 9783-9753. 9583-3783 -9583- 9583-9593 983-983. 983-993 95839953393 983-9183. 983-9793. 983 983-393 9883-9583. 9 3. 983 9. 


કિ કાદા 
€-2%૩% દન 


નકર 


ન્ઉ 


મારા દીની ભાઈઓ અને બહેનો! આ કિતાબ “આખિરતનો 
ખઝાનો” (પ્રકાશન નં. ૫૯૫) તથા “આખિરતનો તોહફો” 
(પ્રકાશન નં. ૫૦૦) તથા “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત, ભાગ-૧ 
ઉ્રકાશન નં. ૨૭૮) તથા “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત, ભાગ-૨ 
(પ્રકાશન નં. ૪૪૮) ગુજરાતીમાં પોતાના, પોતાની ફેમિલીના તથા 
પોતાના મર્હૂમોના સવાબ અર્થે છપાવવી હોય તો દારુલ ઉલૂમ 
અરબિય્યહ ઇસ્લામિય્યહ ભરૂચ-કંથારીઆનો સીધો કોન્ટેક્ટ 
કરવા ગુઝારિશ. 


મારા ભાઈઓ અને બહેનો! આ ક્ષણભંગુર દુનિયા ત્યાગી 
દેવાય તે પહેલાં, માલ સંગ્રહનો હિસાબ-કિતાબ પુછાય તે પહેલાં, 
માલ ગેર (અવળે) રસ્તે ઊપડી જાય તે પહેલાં કંઈક માલ-મત્તા 
અલ્લાહ તઆલાના માર્ગે ખર્ચ કરો. અલ્લાહ તઆલા સાથે પણ 
વેપાર કરતાં જાઓ અને એ માટે સૌથી સુંદર, ઉત્તમ અને સારો 
માર્ગ ઇલ્મે દીન અને દીની કિતાબોના પ્રચારમાં નાણાં (પૈસા) ખર્ચ 
કરવા તે છે. એ જ “સદક-એ- જારિયહ” અને “બાકી રહેનાર 
નેકીઓ” છે, જે મરણ પછી પણ કામ લાગનાર છે. મૃત્યુ પછી 
પોતાનું નામ-એ-આ'માલ ચાલુ રહે તેનો આ ઘણો જ સારો અને 
બેહતરીન રસ્તો છે. 


ઉમ્મતના માલદાર મુસલમાન મર્દો તથા અવરતોને ખાસ 
વિનંતી છે કે દીની સાહિત્ય (કિતાબો)ના પ્રચાર-પ્રસાર માટે 
ઉપયોગી પ્રકાશનો પ્રગટ કરવાના તથા છપાવવાના આ નેક કાર્યમાં 
દરેક પ્રકારે અમલી સાથ-સહકાર આપી સવાબે દારૈન હાસિલ 


જજ %%₹%₹ 


આખિરતનો ખઝાનો 


(દ્યા 
ઝડ 


ર 


ટાસ્ક 


આખિરતનો ખઝાનો [152] 


22222 222 22 9222 9222 22 9222 2222 22 92 22 22222 9222 92 2222 2222 22 2222 922222 53 
સઝ 


“1-૭૭ 


“ઝન 


(૬ 


ક 


ક 

ક તતડ5.14 16 ઇજ 

વ 521... 
ઝકકટકાડાાહાક્ડ 


_ શ 242 
ક415ડમ્ડ- 


ર 
૩4 હપ્ક્ડ2 
દ્વિ 


આખિરતનો ખઝાનો 


ક્રોદ ક્ઞાદર 
542: 


ક્ટ 5% દદ દ ક કરાલ કાદર કાક દાદ 0% 6 કરાલ કાદર દાદ કદ દ દદ દ્ર કદ ક્ષાદ 
ક ગ૯ ઝદ ઝન: ૬:2₹:₹:₹:5₹:2₹:5₹:2₹:2₹:2₹2₹ 


કિ 


દ્ધ 


4-72 


પછ 7 
ખન 
ત્ર2 


2 ફર 


ણન ખઝાનો 


નદ ઉન) * 
ડ્ઈકઝડ, ત 
કટાઈ ઝી છ્ક્ટ્હ્ છ 
“ડહાદઝ ઉઝ્હ,ઇઉઈ 
નટ્રાઇડાજહ# વણ 


«2 «૪ 


છાફિઝાઠથડાડછુ 5 
5. છાની હકહાઈ] ક; 


જન ઝ*કહંડાકકાદક્ 
કડી, 


ઝે દ વે 
કી 1 ઉ. 
જિ તુ 
છ ક 
ન 
જ નુ 
કિ નડતું 
ય) દ્વ દ. હ 
ત 1 જે 

કે ન 
છ જ 5% 
ક અક ક ઉઝ 
છે 45. 
દ્‌ ડુ 


હ 


5511 


37173. 611 દ11681011.€0101 


હં 
દ ન 


સ તોદફ-એ-દુન્યા' 
૫ આખિરત 


મ્રકબૂલ અને મખ્યૂસ વઝાઈર, 


ક 
0 આખિરળ 
(ભ્રાસ્ર-ર), 


ક જન્નત નાં હસીન મનાઝિર 
1મય જ) #તવ *ગોતવી 'સ્‍.) ન 


(ર0૮8 ધૂ: 12 પટ 2--૯-૨૫. 


“0 01તણ 11050 900145 [1085૯0 €011દ0ા ; 
04રાઇ। 0.0૦0 ।/ળપા417ર।7, 11 & ?0. 10410101000 1૮/40/૮૨ 


101૫111747, 811010૯૫, (6ઇ/0.) 1૫017 211૫ : 392 015, 


| 1:21 : 02642-257086, :4» : 02642-257480 


ઉ 
કિં 


॥બાધ્તાત 11૦0214]112 


પ 


ન 
કૂ 
ક 

દ 

ક 
ન્ન 
કે 
ટ 


ઇુઆઓનો 
ષ્ૂ જૂ 
અણમોલ ખઝાનો 


110 01તણ' 11050 900145 [01૯85૯0 €011601 $ 
0/ર0 0.000 ।[/1૫1117ર।4, 41 & 90. 10710101000 1/406/ર 
101૫111717, 81141૫0૯11, (6ઇ0.) 1૫217 211 : 392 015, 
1:₹1 : 02642-257086, £0» : 02642-257480 


